WicipediA 


Lithwaneg 


Iaith Faltig Ddwyreiniol yw'r Lithwaneg a siaredir yn bennaf yn Lithwania gan y Lithwaniaid. Mae ganddi 
dros 3 miliwn o siaradwyr brodorol, 2.8 miliwn ohonynt yn LithwaniaJ 1 ^ 

Hi yw'r iaith fwyaf "hynafaidd" o'r holl ieithoedd Indo-Ewropeaidd byw, hynny yw hon yw'r iaith sydd wedi 
newid lleiaf yn ystod ei hanes. O ganlyniad mae gan y Lithwaneg nifer o nodweddion yr iaith Broto-Indo- 

Ewrogeg.El 

Mae Lithwaneg yn un o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. 

Cyfeiriadau 

1. (Saesneg) Lithuanian (http://www.ethnologue.com/language/lit). Ethnologue (2012). Adalwyd ar 
27 Awst 2014. 

2. (Saesneg) Lithuanian language (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/343881/Lithuanian 
-language). Encyclopaedia Britannica. Adalwyd ar 27 Awst 2014. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Lithwaneg&oldid=5879962" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 2 Awst 2018, am 22:24. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



















